ẸJẸ NAA 


Ti a dalare lọfẹ nipa ore-ọfẹ rẹ̀ nipa 
irapada ti mbẹ ninu Kristi Jesu: Ẹniti 
Ọlọrun ti fi lelẹ lati jẹ òtutu nipa igbagbọ 
ninu ẹ̀jẹ rẹ̀, lati ma polongo ododo rẹ̀ fun 
idariji awọn ẹ̀ṣẹ ti o ti kọja, nipa ipamọra 
Ọlọrun; Lati sọ ododo rẹ̀ ni akoko yi ni 
mo wi: ki on ki o le ṣe olododo, ati idalare 
ẹniti o gba Jesu gbọ. Rôòmù 3:24-26 


On si wipe, Kini iwọ ṣe? ohùn ẹjẹ arakunrin rẹ kigbe si mi lati 
ilẹ wá. Njẹ nisisiyi iwọ di ẹni ifibu ni ilẹ aiye, ti o yà ẹnu rẹ 
lati gbà ẹjẹ arakunrin rẹ lọwọ rẹ; Jẹnẹsísì 4:10-11 


Ṣugbọn ẹran pẹlu ẹmi rẹ, ti iṣe ẹjẹ rẹ, li ẹnyin kò gbọdọ jẹ. Ati 
nitotọ ẹjẹ rẹ ti ẹmi rẹ li emi o bere; lọwọ gbogbo ẹranko ni 
ẹ̀mi yôò béẹ̀rẹ̀ rẹ, àti lọwọ ẹ̀nìyàn; li ọwọ arakunrin olukuluku 
li emi o bẹ̀re ẹmi enia. Ẹnikẹni ti o ba ta ẹjẹ enia silẹ, nipa 
enia li a o ta ẹjẹ rẹ silẹ: nitori li aworan Ọlọrun li o dá enia. 
Jẹ̀nẹsísì 9:4-6 


Reubeni si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe ta ẹjẹ silẹ, ṣugbọn ẹ sọ ọ 
sinu ihò yi ti mbẹ li aginjù, ẹ má si ṣe fi ọwọ le e; ki o le gbà a 
kuro li ọwọ wọn, lati fi i le baba rẹ lọwọ lẹẹkansi. Juda si wi 
fun awọn arakunrin rẹ̀ pe, ẹ̀re kili o jẹ bi awa ba pa arakunrin 
wa, ti a si fi ẹjẹ rẹ pamọ? Nwọn si mú ẹwu Josefu, nwọn si pa 
ọmọ ewurẹ kan, nwọn si rì ẹwu na sinu ẹjẹ na; Jẹnẹsísì 
37:22.26,31 


Reubeni si da wọn lohùn wipe, Emi kò sọ fun nyin pe, Ẹ máṣe 
ṣẹ si ọmọ na; ẹnyin kò si fẹ gbọ? nítorí náà, kíyẹ̀sí i, a sì béẹ̀rẹ̀ 
ẹjẹ rẹ pẹlú. Jẹnẹsísì 42:22 


Ọmọ kiniun ni Juda: ọmọ mi, ninu ohun ọdẹ ni iwọ ti goke lọ: 
o tẹ ba, o balẹ bi kiniun, ati bi akọ kiniun; tani yio ji i dide? 
Ọpá-alade kì yio kuro ni Juda, bẹli olofin kì yio kuro lárin ẹsẹ 
rẹ̀, titi Ṣiloh yio fi de; tirẹ ni ijọ enia yio si wà. O di ọmọ 
kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ mọ igi-àjara, ati ọmọ kẹtẹkẹtẹ rẹ̀ 'mọ àjara àyànfẹ; 
o si fọ aṣọ rẹ̀ ninu ọti-waini, ati aṣọ rẹ̀ ninu ẹjẹ eso-àjara: Oju 
rẹ̀ yio pọn fun ọti-waini, ehín rẹ̀ yio si funfun fun wara. 
Jẹ̀nẹsísì 49:9-12 


Yio si ṣe, bi nwọn kò ba gbagbọ àmi mejeji wọnyi pẹlu, ti 
nwọn kò si fetisi ohùn rẹ, ki iwọ ki o bu ninu omi odò na, ki o 
si dà a sori iyangbẹ ilẹ: ati omi ti iwọ mu ninu rẹ̀. odò náà yÒÒ 
di ẹjẹ̀ lôòrí ìyàngbẹ ilẹ. Ẹkísôdù 4:9 


Bayi li Oluwa wi, Ninu eyi ni iwọ o mọ pe emi li OLUWA: 
kiyesi i, emi o fi ọpá ti o wà li ọwọ mi lù omi ti o wà ninu odò 
na, nwọn o si di ẹjẹ. Ẹja tí ô wà ninu odò náà yéòo kú, odò náà 
yôòo sì rùn; awọn ara Egipti yio si korira lati mu ninu omi odò 
na. OLUWA si sọ fun Mose pe, Sọ fun Aaroni pe, Mú ọpá rẹ, 
ki o si nà ọwọ rẹ sori omi Egipti, sori odò wọn, sori odò wọn, 
ati sori adagun wọn, ati sori gbogbo adagun omi wọn, ki nwọn 
ki o le ma ba le. di ẹjẹ; àti pé kí ẹjẹ lẹ̀ wà ní gbogbo ilẹ Íjíbítì, 
nínú ohun ẹ̀lò igi àti nínú ohun ẹ̀lò òkúta. Mose ati Aaroni si 
ṣe bẹ, bi OLUWA ti paṣẹ fun; O si gbé ọpá na soke, o si lù 
omi ti o wà ninu odò, li oju Farao, ati li oju awọn iranṣẹ rẹ; 
gbogbo omi tí ô wà nínú odò náà sì di ẹjẹ. Ẹja tí ô wà ninu 
odò náà sì kú; odò na si rùn, awọn ara Egipti kò si le mu ninu 
omi odò na; Ẹjẹ sì wà ní gbogbo ilẹ Íjíbítì. Ẹkísôdù 7:17-21 


Ki nwọn ki o si mú ninu ẹjẹ na, nwọn o si tọ ọ si opò ìha 
mejeji, ati sara opô ilẹkùn oke, ninu eyiti nwọn o jẹ ẹ. Ẹjẹ náà 
yòò sì jẹ àmì fún yín lôrí àwọn ilé tí ẹyin wà: nígbà tí mo bá sì 
rí ẹ̀jẹ náà, mi yòò ré yín kọjá, àjàkálẹ-àrùn kì yòò sì wá sôrí 
yín láti pa yín run nígbà tí mo bá kọlu ilẹ Ejibiti. Ẹ 6o mú ìdì 
ewé hísôpù, kí ẹ sì tẹ ẹ bọ inú ẹjẹ tí ô wà ninu àwokòtò, kí ẹ sì 
fi ẹjẹ tí 6 wà ninu àwokòtò náà gún àtẹrígbà ati òpòô ẹ̀gbẹ 
méjẹ̀éjì; ẹnikẹni ninu yín kò sì gbọdọ jáde sí ẹnu ọnà ilé rẹ títí 
di òwúrọ. Nitori Oluwa yio rekọja lati kọlù awọn ara Egipti; 
nígbà tí ô bá sì rí ẹjẹ náà lára àtẹrígbà àti ÒpÒ ẹgbẹ méjééjì, 
Olúwa yòò rékọjá ẹnu ọnà náà, kì yòò sì jẹ kí apanirun wọ ilé 
yín wá láti kọlù yín. Ẹkísôdù 12:7,13,22-23 


Bí a bá rí olẹ̀ tí 6 nì fọ, tí a sì lù ú, tí ô sì kú, a kò gbọdọ ta ẹjẹ 
sílẹ fún un. Bi ôrun ba là lara rẹ, ẹjẹ yio ta silẹ fun u; nítorí 
yòò san án padà ní kíkún; bí kò bá ní nìkan kan, nígbà náà ni 
kí wọn tà á nítorí olẹ̀ jíjà rẹ. Ẹkísôdù 22:2-3 


Iwọ kò gbọdọ fi ẹjẹ ẹbọ mi rú pẹlu àkara wiwu; bẹni ọrá ẹbọ 
mi kò gbọdọ kù titi di owurọ. Ẹkísôdù 23:18 


Mose si mú àbọ ẹjẹ na, o si fi i sinu awokòto; ô sì ta ìdajì ẹjẹ 
náà sôrí pẹpẹ. Mose si mú ẹjẹ na, o si wọn ọ sara awọn enia na, 
o si wipe, Kiyesi i ẹjẹ majẹmu, ti OLUWA ba nyin dá niti 
gbogbo ọrọ wọnyi. Ẹkísôdù 24:6.8 


Iwọ o si mú ninu ẹjẹ akọmalu na, iwọ o si fi ika rẹ tọ ọ sara 
iwo pẹpẹ, iwọ o si da gbogbo ẹjẹ na si ìsàlẹ pẹpẹ. Iwọ o si pa 
àgbo na, iwọ o si mú ẹjẹ rẹ, iwọ o si fi wọn ọỌ sori pẹpẹ yiká. 
Lẹyìn náà ni kí o pa àgbò náà, kí o sì mú ninu ẹjẹ rẹ, kí o sì fi 
sí etí ọtún Aaroni, ati sí etí ọtún àwọn ọmọ rẹ, ati àtàìpàkò 
ọwọ ọtún Wọn, ati sí àtàìpàkò ọwọ ọtún. Wọn, ati sí etí ọtún 
Aaroni. ìka ẹsẹ ọtún wọn, wọn sì wọn ẹjẹ rẹ sí ara pẹpẹ yípo. 
Iwọ o si mú ninu ẹjẹ ti mbẹ lori pẹpẹ, ati ninu orúro itasori, 
iwọ o si fi wọn wọn sara Aaroni, ati sara aṣọ rẹ, ati sara awọn 
ọmọ rẹ̀, ati sara aṣọ awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ: a o si yà a simimọ. , 
ati aṣọ rẹ̀, ati awọn ọmọ rẹ, ati aṣọ awọn ọmọ rẹ pẹlu rẹ̀. 
Ẹkísôdù 29:12,16,20-21 


Aaroni yòò sì máa ṣe ẹ̀tùtù lòrí ìwo rẹ lẹẹkan lọdún pẹlú ẹjẹ 
ẹbọ ìmúkúrò ẹṣẹ: kí ô sì máa ṣe ẹ̀tùtù lúrí rẹ lẹẹkan lọdún láti 
ìrandíran yín: mímọ jùlọ ni fún Olúwa. Ẹkísôdù 30:10 


Iwọ kò gbọdọ ru ẹjẹ ẹbọ mi pẹlu iwukara; bẹni a kò gbọdọ fi 
ẹbọ ajọ irekọja silẹ di owurọ. Ẹkísôdù 34:25 


Ki o si pa akọmalu na niwaju OLUWA: ati awọn alufa, awọn 
ọmọ Aaroni, yio si mú ẹjẹ na, nwọn o si fi ẹ̀jẹ na wọn pẹpẹ 
yiká ti o wà li ẹnu-ọna agọ ajọ. Kí ô pa á ní ìhà àríwá pẹpẹ 
níwájú OLUWA, kí àwọn alufaa, ọmọ Aaroni wọn ẹjẹ rẹ̀ sí 
ara pẹpẹ yípo. Ki alufa ki o si mú u wá si ibi pẹpẹ, ki o si fọ 
ori rẹ kuro, ki o si sun u lori pẹpẹ; a o si dà ẹjẹ rẹ si ẹba pẹpẹ: 
Lefitiku 1:5, 11, 15. 


Ki o si fi ọwọ rẹ lé ori ọrẹ-ẹbọ rẹ, ki o si pa a li ẹnu-ọna agọ 
ajọ: awọn alufa, awọn ọmọ Aaroni yio si wọn ẹjẹ na sori pẹpẹ 
yiká. Ki o si fi ọwọ rẹ lé ori ọrẹ- ẹbọ rẹ, ki o si pa a niwaju agọ 
ajọ: ki awọn ọmọ Aaroni ki o si wọn ẹjẹ rẹ sori 'pẹpẹ yiká. Ki 
o si fi ọwọ rẹ lé ori rẹ̀, ki o si pa a niwaju agọ ajọ: ki awọn 
ọmọ Aaroni ki o si wọn ẹjẹ rẹ sori pẹpẹ yiká. YOo jẹ ìlànà 
ayérayé fún àwọn ìran-ìran yín ní gbogbo ibùgbé yín, pé kí ẹ 
má jẹ ọrá tabi ẹjẹ. Léfítíkù 3:2,8,13,17 


Àlùfáà tí a fi òrôrò yàn yòò mú díẹ̀ nínú ẹ̀jẹ akọ màlúù náà, kí 
ô sì mú un wá sí Àgọ Àjọ: Kí àlùfáà sì ti ìka rẹ̀ bọ inú ẹjẹ náà, 
yòò sì wọn ọkan nínú ẹjẹ náà nígbà méje níwájú Olúwa, 
níwájú aṣọ ìkélé. ibi mimọ. Ki alufa ki o si fi diẹ ninu ẹjẹ na 
sara iwo pẹpẹ turari didùn niwaju OLUWA, ti mbẹ ninu agọ 
ajọ; Kí ô sì dà gbogbo ẹ̀jẹ akọ màlúù náà sí ìsàlẹ pẹpẹ ẹbọ 
sísun, tí ô wà ní ẹnu ọnà àgọ àjọ. Léfítíkù 4:5-7 


Àlùfáà tí a fi Òrôrô yàn yòò mú díẹ nínú ẹ̀jẹ akọ màlúù náà wá 
sí Àgọ Àjọ. Ki o si fi diẹ ninu ẹjẹ na sara iwo pẹpẹ ti mbẹ 
niwaju OLUWA, ti mbẹ ninu agọ ajọ, ki o si dà gbogbo ẹjẹ na 
si isalẹ pẹpẹ ẹbọsisun, ti mbẹ ni ìhalẹ pẹpẹ. ẹnu-ọnà àgọ àjọ. 
Léfítíkù 4:16-18 


Ki alufa ki o si fi ika rẹ mú ninu ẹjẹ ẹbọ ẹṣẹ na, ki o si fi sara 
iwo pẹpẹ ẹbọsisun, ki o si dà ẹjẹ rẹ si isalẹ pẹpẹ ẹbọsisun. Ki 


alufa ki o si fi ika rẹ mú ninu ẹjẹ rẹ̀, ki o si fi sara iwo pẹpẹ 
ẹbọsisun, ki o si dà gbogbo ẹ̀jẹ rẹ si isalẹ pẹpẹ. Ki alufa ki o si 
fi ika rẹ mú ninu ẹjẹ ẹbọ ẹṣẹ na, ki o si fi sara iwo pẹpẹ 
ẹbọsisun, ki o si dà gbogbo ẹjẹ rẹ si isalẹ pẹpẹ: Lefitiku 
4:25,.30 .34 


Ki o si wọn diẹ ninu ẹjẹ ẹbọ ẹṣẹ na si ìha pẹpẹ; ìyòkù ẹjẹ náà 
ni kí a lọ sí ìsàlẹ pẹpẹ: ẹbọ ẹṣẹ ni. Léfítíkù 5:9 


Ohunkohun ti o ba kan ẹran rẹ̀ yio jẹ mimọ: nigbati a ba si 
wọn ninu ẹ̀jẹ rẹ̀ sara aṣọ kan, ki iwọ ki o si fọ eyiti a Wọn. ọ si 
ni ibi mimọ. Ati ẹbọ ẹ̀ṣẹ kan, ninu eyiti a mu ninu ẹjẹ rẹ̀ wá 
sinu agọ ajọ, lati ṣe épo ni ibi mimọ, ni a kò gbọdọ jẹ: ninu iná 
ni ki a sun u. Léfítíkù 6:27,30 


Ibi tí wọn bá ti pa ẹran ẹbọ sísun ni kí wọn ti pa ẹbọ ìmúkúrò 
ẹbi, ẹjẹ rẹ ni kí ô sì wọn ẹjẹ rẹ sí ara pẹpẹ yípo. Ati ninu rẹ̀ ni 
ki o mú ọkan ninu gbogbo ọrẹ-ẹbọ na fun OLUWA, ki o si jẹ 
ti alufa ti o wọn ẹjẹ ẹbọ alafia. Pẹlupẹlu ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹjẹ 
kan, iba ṣe ti ẹiyẹ tabi ti ẹran, ni ibujoko nyin kan. Ẹnikẹni ti o 
ba jẹ ẹjẹ, ani ọkàn na li a o ke kuro ninu awọn enia rẹ̀. Ninu 
awọn ọmọ Aaroni, ti o ru ẹjẹ ẹbọ alafia, ati ọrá na, ki o ní itan 
ọtún fun ipín rẹ̀. Lefitiku 7:2,14,26,27,33 


O si pa a; Mose si mú ẹjẹ na, o si fi ika rẹ̀ tọ ọ sara iwo pẹpẹ 
na yiká, o si wẹ pẹpẹ na mọ, o si dà ẹjẹ na si isalẹ pẹpẹ, o si yà 
a simimọ, lati ṣe ẹ̀tùtù lori rẹ̀. O si pa a; Mose sì. wọn ẹjẹ rẹ sí 
ara pẹpẹ yípo. O si pa a; Mose si mú ninu ẹjẹ rẹ̀, o si fi si eti 
ọtún Aaroni, ati si àtampako ọwọ ọtún rẹ̀, ati si àtampako ẹsẹ 
ọtún rẹ̀. O si mú awọn ọmọ Aaroni wá, Mose si fi ninu ẹjẹ na 
si eti ọtún wọn, ati si àtampako ọwọ ọtún wọn, ati si àtampako 
ẹsẹ ọtún wọn: Mose si fi ẹjẹ na wọn pẹpẹ na yiká. Mose si mú 
ninu oròro itasori, ati ninu ẹjẹ ti mbẹ lori pẹpẹ, o si wọn ọ sara 
Aaroni, ati sara aṣọ rẹ̀, ati sara awọn ọmọ rẹ, ati sara aṣọ awọn 
ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ; O si yà Aaroni si mimọ, ati aṣọ rẹ̀, ati awọn 
ọmọ rẹ̀, ati aṣọ awọn ọmọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀. Lefitiku 
8:15,19,23,24,30 


Awọn ọmọ Aaroni si mú ẹjẹ na tọ ọ Wá: o si tẹ ika rẹ bọ inu 
ẹjẹ na, o si tọ ọ sara iwo pẹpẹ, o si dà ẹ̀jẹ na si isalẹ pẹpẹ: o si 
pa ẹbọ sisun; Àwọn ọmọ Árònì sì mú ẹjẹ rẹ wá fún un, ô sì 
wọn sôrí pẹpẹ yípo. O si pa akọmalu ati àgbo na fun ẹbọ alafia, 
ti iṣe ti awọn enia: awọn ọmọ Aaroni si mú ẹjẹ na tọ ọ wá, ti o 
fi wọn sori pẹpẹ yiká Lefitiku 9:9-12, 18. 


Ní ti ẹiyẹ alààyò náà, kí ô mú un, ati igi kedari, òdòdé, ati 
hissopu, kí ô sì ti wọn ati ẹyẹ ààyẹ̀ náà bọ inú ẹjẹ ẹyẹ tí a pa 
lòrí omi tí n ṣàn náà. mú díẹ nínú ẹ̀jẹ ẹbọ ìmúkúrò ẹbi, kí 
àlùfáà 'SÌ fi sí etí ọtún ẹni. tia ô wẹ̀ mọ, àti sí àtàìpàkò ọwọ 
ọtún rẹ̀, àti sí àtàìpàkò ẹsẹ̀ ọtún rẹ̀. Àlùfáà yòò fi ìyúkù òrúrò 
tí ò wà lọwọ rẹ sí etí ọtún ẹni tía ô wẹ̀ mọ, àti sí àtàìpàkò 
ọwọ ọtún rẹ̀, àti sí àtàìpàkò ẹsẹ ọtún rẹ. lòrí ẹ̀jẹ ẹbọ ìmúkúrò 
ẹbi: kí ô sì pa ọdọ-àgùntàn ẹbọ ìmúkúrò ẹbi, kí àlùfáà sì mú 
díẹ nínú ẹjẹ ẹbọ ìmúkúrò ẹbi, náà, kí ô sì fi sí etí ọtún ẹni tí a ô 
wẹ mọ. , àti sí àtàìpàkò ọwọ ọtún rẹ̀, àti sí àtàìpàkò ẹsẹ ọtún 
rẹ̀: Àlùfá dà yòò sì fi díẹ lára òròròô tí 6 wà lọwọ rẹ lé etí ọtún 
ẹni tí a ô wẹ mọ, àti sí ara rẹ. àtàìpàkò ọwọ ọtún rẹ̀, àti sí 
àtànpàkò ẹsẹ ọtún rẹ, sí ibi ẹjẹ ẹbọ ìmúkúrò ẹbi: yòò sì mú igi 
kedari, hísôpù, òdòdò, àti ẹyẹ alààyé. Rọ wọn bọ inú ẹjẹ ẹyẹ tí 
a pa, ati omi tí fì ṣàn, kí o sì wọn ilé náà nígbà meje. igi kedari, 
ati hissopu, ati ododô: Lefitiku 14:6,14,17,25,28,51,52 


Ki o si mú ninu ẹjẹ akọmalu na, ki o si fi ika rẹ wọn ọ sori itẹ- 
anu ni ìha ìla-Òòrùn; ati niwaju itẹ-£nu ni ki o fiika rẹ̀ wọn ninu 
ẹjẹ na nigba meje. Ki o si pa ewurẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ti iṣe ti awọn enia, 
ki o si mú ẹjẹ rẹ wá sinu aṣọ-ikele, ki o si fi ẹjẹ na ṣe gẹgẹ bi o 


ti fi ẹjẹ akọmalu na ṣe, ki o si wọn ọ sori itẹ-ánu, ati niwaju rẹ̀. 
itẹ-anu na: Ki o si jade lọ si ibi pẹpẹ ti mbẹ niwaju OLUWA, 
ki o si ṣẹ̀tutu fun u; ki o si mú ninu ẹjẹ akọmalu na, ati ninu 
ẹ̀jẹ ewurẹ na, ki o si fi sara iwo pẹpẹ yiká. Yòò sì fi ìka rẹ̀ wọn 
díẹ nínú ẹjẹ náà sára rẹ̀ nígbà méje, yòò sì wẹ ọ mọ, yòò sì yà 
84 sí mímọ kúrò nínú àìmọ àwọn ọmọ Ísírẹlì. Ati akọmalu fun 
ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ati ewurẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ, ti a mú ẹjẹ wọn wá lati ṣe ẹ̀tutu ni 
ibi mimọ, ni ki a mú jade lọ sẹhin ibudô; nwọn o si sun awọ 
wọn, ati ẹran wọn, ati igbẹ wọn ninu iná. Lefitiku 
16:14,15,18,19,27 


Ki alufa ki o si wọn ẹjẹ na sori pẹpẹ OLUWA li ẹnu-ọna agọ 
ajọ, ki o si sun ọrá na fun òrùn didùn si OLUWA. Ati ẹnikẹni 
ti o ba jẹ ninu ile Israeli, tabi ninu awọn alejò ti nṣe atipo lárin 
nyin, ti o ba jẹ ẹjẹ; Emi o si kọju mi si ọkàn na ti o jẹ ẹjẹ, emi 

o si ke e kuro làárin awọn enia rẹ. Nitoripe ẹmi ẹran mbẹ ninu 
ẹjẹ: emi si ti fi fun nyin lori pẹpẹ lati ṣe ẹ̀tutu fun ọkàn nyin: 
nitori ẹjẹ li o nṣe ẹ̀tutu fun ọkàn. Nítorí náà, mo sọ fún àwọn 
ọmọ Ísírẹlì pé: "Kò sí ọkàn yín nínú yín tí yúò jẹ ẹjẹ, bẹẹ ni 
àjẹ̀jì kan tí n ṣe àtìpúô ní àárin yín kò gbọdọ jẹ ẹjẹ. Ati ẹnikẹni 
ti o ba jẹ ninu awọn ọmọ Israeli, tabi ninu awọn alejò ti nṣe 
atipo lárin nyin, ti o ṣe ọdẹ, ti o si mu ẹranko tabi ẹiyẹ kan ti a 
le jẹ; ani yio si dà ẹ̀jẹ rẹ̀ silẹ, yio si fi erupẹ bò o. Nítorí ô jẹ 
ìyé gbogbo ẹran-ara; ẹjẹ rẹ ni fun ẹmi rẹ: nitorina ni mo ṣe Wi 
fun awọn ọmọ Israeli pe, Ẹnyin kò gbọdọ jẹ ẹjẹ ẹran-ara kan: 
nitori ẹmi gbogbo ẹran-ara li ẹjẹ rẹ̀: ẹnikẹni ti o ba jẹ ẹ li a o 
ke kuro. Léfítíkù 17:6,10-14 


Ṣugbọn akọbi malu, tabi akọbi agutan, tabi akọbi ewurẹ, ni 
iwọ kò gbọdọ rà pada; mimọ ni nwọn: iwọ o Si wọn ẹjẹ wọn 
sori pẹpẹ, iwọ o si sun ọrá wọn fun ẹbọ ti a fi iná ṣe, Òrùn 
didùn si OLUWA. Númérì 18:17 


Eleasari alufaa yio si fi ika rẹ mú ninu ẹjẹ rẹ, ki o si wọn ninu 
ẹjẹ rẹ li oju agọ ajọ nigba meje: Ki ẹnikan ki o si sun ẹgbọrọ 
malu na li oju rẹ; Númérì 19:4-5S BMY 


Ki iwọ ki o si ru ẹbọ sisun rẹ, ẹran ati ẹjẹ, lori pipẹ OLUWA 
Ọlọrun rẹ: a o si ta ẹjẹ ẹbọ rẹ sori pẹpẹ OLUWA Ọlọrun rẹ, 
iwọ o si jẹ ẹran na. Diutarénômì 12:27 


Bẹni nwọn ,pa awọn akọmalu na, awọn alufa si gbà ẹjẹ na, 
nwọn si wọn Ọ sori pẹpẹ: bẹ gẹgẹ, nigbati nwọn pa àgbo na, 
nwọn si wọn ẹjẹ. na sori pẹpẹ: nwọn si pa awọn ọdọ-agutan 
pẹlu, nwọn si ta ẹjẹ na sori pẹpẹ na. pẹpẹ. Àwọn àlùfáà sì pa 
wọn, wọn sì fi ẹjẹ wọn ṣe ẹ̀tùtù lôrí pẹpẹ, láti ṣe ẹ̀tùtù fún 
gbogbo Ísírẹlì: nítorí ọba pàṣẹ pé kí a rú ẹbọ sísun àti ẹbọ ẹ̀ṣẹ 
fún gbogbo Ísírẹlì. 2 Kírúníkà 29:22.24 


Nwọn si duro ni ipò wọn gẹgẹ bi iṣe wọn, gẹgẹ bi ofin Mose 
enia Ọlọrun: awọn alufa wọn ẹjẹ na, ti nwọn gbà lọwọ awọn 
ọmọ Lefi. 2 Kírúníkà 30:16 


Nwọn si pa ẹran irekọja na, awọn alufa si wọn ẹjẹ na li ọwọ 
wọn, awọn ọmọ Lefi si bù wọn li awọ. 2 Kírúníkà 35:11 


Kí ni ìdí tí ọpọlọpọ ẹbọ yín fi jẹ fún mi? li Oluwa wi: Emi kún 
fun ẹbọ sisun àgbo, ati ọrá ẹran abọpa; emi kò si ni inu-didùn 
si ẹjẹ akọmalu, tabi ti ọdọ-agutan, tabi ti ewurẹ. Aísáyà 1:11 


O si wi fun mi pe, Ọmọ enia, bayi li Oluwa Ọlọrun wi; Wọnyi 
li ilana pẹpẹ na li ọjọ ti nwọn o ṣe e, lati ru ẹbọ sisun lori rẹ, 
ati lati wọn ẹjẹ, sori rẹ. Iwọ o si mú ninu ẹjẹ rẹ̀, iwọ o si fi sara 
iwo mẹrẹrin rẹ, ati si igun mẹrẹrin itẹ. na, ati si àgbegbe rẹ 
yiká: bayi ni iwọ o wẹ, iwọ o si wẹ ọ mọ. Ìsíkíẹlì 43:18,20 


Ṣugbọn awọn alufa, awọn ọmọ Lefi, awọn ọmọ Sadoku, ti o 
pa itọju ibi-mimọ mi mọ, nigbati awọn ọmọ Israeli ṣina lọdọ 
mi, ki nwọn ki o sunmọ mi lati ṣe iranṣẹ fun mi, ki nwọn ki o 
si duro niwaju mi lati rubọ si mi. ọrá àti ẹjẹ, ni Olúwa Ọlọrun 
wí: Esekiẹli 44:15 


Ki alufa ki o si mú ninu ẹjẹ ẹbọ ẹṣẹ na, ki o si fi 'sara opò ile 
na, ati si igun mẹrẹrin itẹ pẹpẹ, ati sara opô ẹnu- ọna agbalá ti 
inu. Ìsíkíẹlì 45:19 


Bi nwọn si ti njẹun, Jesu mu akara, o sure si i, o bu u, o si fi 
fun awọn ọmọ-ẹhin rẹ̀, o si wipe, Gbà, jẹ; eyi ni ara mi. O si 
mu ago, o si dupẹ, o si fi fun Wọn, wipe, Gbogbo nyin mu 
ninu rẹ̀; Nítorí ẹ̀yí ni ẹjẹ mi ti májẹmú titun, tí a ta sílẹ fún 
ọpọlọpọ ẹ̀ ẹ̀nìyàn fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ. Mátíù 26:26-28 


Bi nwọn si ti jẹun, Jesu mu akara, o sure, o si bù u, o si fifun 
wọn, o si wipe, Gbà, jẹ: eyi li ara mi. O si mu ago, nigbati o si 
ti dupẹ, o fi i fun wọn: gbogbo nwọn si mu ninu rẹ̀. O si wi 
fun wọn pe, Eyi ni ẹjẹ mi ti majẹmu titun, ti a ta silẹ fun 
ọpọlọpọ. Máàkù 14:22-24 


O si mu akara, o dupẹ, o bu u, o si fifun wọn, wipe, Eyi li ara 
mi ti a fifun nyin: ẹ má ṣe eyi ni iranti mi. Bakanna pẹlu ago 
lẹhin ounjẹ alẹ, wipe, Ago yi ni majẹmu titun ninu ẹjẹ mi, ti a 
ta silẹ fun nyin. Lúùkù 22:19-20 


Nigbana ni Jesu wi fun wọn pe, Lòtọ, lòtọ ni mo wi fun nyin, 
Bikoṣepe ẹnyin ba jẹ ẹran-ara Ọmọ-enia, ki ẹ si mu ẹjẹ rẹ̀, 
ẹnyin kò ni ìye ninu nyin. Ẹnikẹni ti o ba jẹ ẹran-ara mi, ti o si 
mu ẹjẹ mi, o ni iye ainipẹkun; ẹ̀mi yôò sì gbé e dìde ní ọjọ 
ìkẹyìn. Nitori ẹran ara mi li onjẹ nitòtọ, ati ẹjẹ mi li ohun 
mimu nitòtọ. Ẹniti o ba jẹ ẹran ara mi, ti o si mu ẹjẹ mi, o 
ngbe inu mi, ati emi ninu rẹ. Jòhánù 6:53-56 


Ki ẹnyin ki o fà sẹhin kuro ninu ẹran ti a fi rubọ si oriṣa, ati 
ninu ẹjẹ, ati ninu ohun ilọrùnlọrùn pa, ati ninu àgbere: ninu 
eyiti ẹnyin ba pa ara nyin mọ, ẹnyin o ṣe rere. E daadaa. Iṣe 
15:29 


Ô sì ti fi ẹjẹ kan ṣe gbogbo orílẹ-ẹ̀dẹ láti máa gbé lòrí ilẹ ayé, 
ô sì ti pinnu àwọn àkòkò tí a yàn ṣáájú àti ààlà ibùgbé wọn; Iṣe 
17:26 


Nítorí náà, mo fi yín ṣe ẹlẹrìí lônìí pé, mo mọ kúrò nínú ẹjẹ 
gbogbo ẹ̀nìyàn. Nítorí mi kò yàgò fún láti sọ gbogbo ìmọ 
Ọlọrun fún yín. Nítorí náà, ẹ ṣọ ara yín àti gbogbo agbo, lòrí 
ẹ̀yí tí Ẹmí Mímọ fi yín ṣe alábòòôjútô, láti máa bọ ìjọ Ọlọrun, tí 
ô fi ẹ̀jẹ ara rẹ rà. Ìṣe 20:26-28 


Ní ti àwọn aláìkọlà tí wọn gbàgbọ, a ti kọwé, a sì parí rẹ̀ pé, 
wọn kò pa irú nìkan bẹẹ mọ, bí kò ṣe pé kí wọn pa ara wọn 
mọ kúrò nínú ohun tí a fi rúbọ sí òrìṣà, àti ẹjẹ, àti lọrùn 
ìlọlọrùn, àti àgbẹ̀rẹ̀. Iṣe 21:25 


Ti a dalare lọfẹ nipa ore-ọfẹ rẹ nipa irapada ti mbẹ ninu Kristi 
Jesu: Ẹniti Ọlọrun ti fi lelẹ lati j jẹ ẹ̀tutu nipa igbagbọ ninu ẹjẹ 
rẹ̀, lati ma polongo ododo rẹ̀ fun idariji awọn ẹṣẹ ti o ti kọja, 
nipa ipamọra Ọlọrun; Lati sọ ododo rẹ ni akoko yi ni mo wi: 
ki on ki o le ṣe olododo, ati idalare ẹniti o gba Jesu gbọ. 
Rôòmù 3:24-26 


Pépúpọ nígbà náà, bí a ti dá wa láre nísinsin yìí nípa ẹjẹ rẹ, a Ô 
sì gbà wá là kúrò nínú ìbínú nípasẹ rẹ. Rôòmù 5:9 


Ago ibukun ti awa nsure, kì iṣe ìdapọ ẹjẹ Kristi? Àkàrà tí àwa 
fì bù, kì í ha ṣe ìdàpọ ti ara Kristi? 1 Kọríntì 10:16 


Gẹgẹ bẹ gẹgẹ li o si mú ago na, nigbati o jẹun tán, o wipe, 
Ago yi ni majẹmu titun ninu ẹjẹ mi: eyi li ẹnyin nṣe, 
nigbakugba ti ẹnyin ba mu u, ni iranti mi. Nítorí nígbàkúùgbà 
tí ẹyin bá jẹ oúnjẹ yìí, tí ẹyin sì n mu ife yìí, ẹyin a fi ikú 
Olúwa hàn títí yúò fi dé. Nitorina ẹnikẹni ti o ba jẹ akara yi, ti 
o si mu ago Oluwa yi li aiyẹ, yoo jẹbi ara ati ẹjẹ Oluwa. 1 
Kọríntì 11:25-27 


Nigbati o ti yàn wa tẹlẹ fun isọdọmọ nipa Jesu Kristi fun ara 
rẹ̀, gẹgẹ bi ifẹ inurere rẹ̀, si iyìn ogo ore-ọfẹ rẹ̀, ninu eyiti o ti 
mu wa ni itẹwọgba ninu awọn olufẹ. Ninu ẹniti awa ti ni 
idande nipa ẹjẹ rẹ̀, idariji ẹ̀ṣẹ, gẹgẹ bi ọrọ ore-ọfẹ rẹ̀; Efésù 
1:3-7 


Ṣùgbọn nísinsin yìí nínú Kírísítì Jésù ẹyin tí ẹ ti wà ní ọnà jíjìn 
nígbà mìíràn, a ti mú yín súnmọ tòsí nípa ẹjẹ Kírísítì. Ffésù 
2:13 


Kí a máa dúpẹ lọwọ Baba, ẹni tí ô mú wa pàdé láti j jẹ alábápín 
nínú ogún àwọn ẹ̀nìyàn mímọ nínú ìmọlẹ: ẹni tí ô gbà wá 
lọwọ agbára òkùnkùn, tí ô sì mú wa lọ sí ìjọba Ọmọ JE ọwọn: 
Nínú ẹni tí a ti ní ìràpadà. nipa eje re, ani idariji ese: Kolosse 
1:12-14 


Ati nigbati o ti ṣe alafia nipa ẹjẹ agbelebu rẹ̀, lati ipasẹ rẹ ba 
ohun gbogbo laja fun ara rẹ; nípasẹ rẹ ni mo wí, ìbáà ṣe ohun 
tí n bẹ ní ayé, tàbí ohun tí n bẹ ní ọrun. Kúlòsẹ̀ 1:20 


Nítorí náà, níwọn bí àwọn ọmọ ti jẹ alábàápín ninu ẹran ara ati 
ẹjẹ, bẹẹ gẹgẹ ni òun náà ṣe pín ninu rẹ; pé nípa ikú kí ô lẹ̀ pa 
ẹni tí ô ní agbára ikú run, ẹ̀yíinì ni, Bìlísì; Hébérù 2:14 


Heberu 9 

1 NITORINA nitootọ majẹmu ekini pẹlu ni ilana isin 
atọrunwa pẹlu, ati ibi-mimọ ti aiye. 

2 Nitoripe a ṣe agọ kan; ẹ̀kíní, nínú ẹ̀yí tí ọpá fìtílà gbé wà, àti 
tábìlì, àti àkàrà ìfihàn; tí à fi pẹ ní ibi mímọ. 

3 Ati lẹhin iboju keji, agọ na ti a npe ni Ibi-mimọ julọ; 

4. Ti o ni awo turari wura, ati apoti majẹmu ti a fi wurà bò 
yika, ninu eyiti ìkoko wurà ti o ni manna gbé wà, ati ọpá 
Aaroni ti o rudi, ati awọn walá majẹmu; 

5 Ati lori rẹ ni awọn kerubu ogo ti o ṣiji itẹ-anu; ninu eyiti a 
ko le sọrọ ni pataki. 

6 Nísisìyí nígbà tí a ti yà àwọn nìkan wọnyí sí mímọ, àwọn 
àlùfáà a máa wọ inú àgọ àkọkọ lọ nígbà gbogbo, ní ṣíṣe iṣẹ 
ìsìn Ọlọrun. 

7 Ṣùgbọn sí ẹ̀kejì, olòrí àlùfáà nìkan ni ô máa n lọ lẹẹkan 
lọdún, kì í ṣe láìní ẹjẹ, ẹ̀yí tí 6 fì fi rúbọ fún ara rẹ, àti nítorí 
ẹ̀ṣẹ àwọn ẹ̀nìyàn. 

8 Ẹmí mímọ sì nì tọka sí ẹ̀yí pé, a kò tí ì tíì fi ọnà sínú ibi 
mímọ jù lọ, nígbà tí àgọ àkọkọ ti wà níbẹ. 

9 Eyí tí ô jẹ àwòrán fún àkòkò ì ìsinsìnyìí, nínú ẹ̀yí tí a ti fì fi 
ẹ̀bùn àti ẹbọ rúbọ, tí kò lẹ̀ sọ ẹni tí fi ṣe iṣẹ ìsìn pé ní ti ẹ̀rí- 
ọkàn; 

10 Ti o duro nikan ni onjẹ ati ohun mimu, ati oniruru ìwẹnu, 
ati ilana ti ara, ti a fi lelẹ wọn titi di akoko atunṣe. 

11 Ṣùgbọn nígbà tí Kírísítì ti wá gẹgẹ bí olòrí àlùfáà àwọn 
ohun rere tí n bọ, nípa àgọ tí ô tôbi tí 6 sì pé jù lọ, tí a kò fi 
ọwọ ṣe, ẹ̀yíinì ni, kì í ṣe ti ilé yìí; 

12 Kì íṣe nípa ẹjẹ ewúrẹ àti ọmọ màlúù, bí kò ṣe nípa ẹ̀jẹ òun 
fúnra rẹ̀, ô wọ ibi mímọ lẹẹkan ṣoṣo, lẹyìn tí ò ti rí ìràpadà 
ayérayé gbà fún wa. 


13 Nítorí bí ẹjẹ akọ màlúù àti ti ewúrẹ, àti eérú abo màlúù tí 
wọn wọn sí aláìmọ bá sọ ara wọn di mímọ fún ì ìwẹ̀nùmọ. 

14 Mélòôm€élòô ni ẹjẹ Kírísítì, ẹni tí ô tipasẹ Ẹmí àìnípẹkun fi 
ara rẹ rúbọ sí Ọlọrun láìní àbààwọn, yòò wẹ ẹrí ọkàn yin mọ 
kúrò nínú òkú iṣẹ láti sin Ọlọrun alààyẹ̀?. 

15 Àti nítorí ẹ̀yí ni òun ṣe jẹ alárinà májẹmú tuntun, pé nípasẹ 
ikú, fún ìràpadà àwọn ìrékọjá tí ô wà lábẹ májẹmú kìíní, kí 
àwọn tí a pẹ̀ lẹ̀ gba ìlérí ogún ayérayé. 

16 Nítorí níbi tí májẹmú bá wà, kò gbọdọ jẹ ikú olùṣẹ̀dájọ náà. 
17 Nitoripe majẹmu kan li agbara lẹhin igbati enia ba kú: bi 
bẹkọ kò li agbara rara nigbati olujẹri ba wà láye. 

18 Nítorí náà, kò sí májẹmú kìíní tí a yà sọtọ láìní ẹjẹ. 

19 Nitoripe nigbati Mose ti sọ gbogbo aṣẹ fun gbogbo awọn 
enia gẹgẹ bi ofin, o si mú ẹjẹ ẹgbọrọ malu ati ti ewurẹ, pẹlu 
omi, ati irun ododé, ati hissopu, o si fi wọn iwe na, ati gbogbo 
enia. 

20 Wipe, Eyi hi ẹjẹ majẹmu ti Ọlọrun ti palaṣẹ fun nyin. 

21 Pẹlupẹlu o fi ẹjẹ wọn àgọ na, ati gbogbo ohun-ẹ̀lo ìsin. 

22 Ati fere ohun gbogbo li a fi ẹjẹ wẹwẹ nipa ofin; ati laisi 
itajẹsilẹ ko si idariji. 

23 Nítorí náà, ô pọndandan pé ki a fi ìwọnyí wẹ àwọn àwòrán 
àwọn nùkan ti ọrun mọ; ṣugbọn awọn ohun ti ọrun funra wọn 
pẹlu awọn irubọ ti o dara ju iwọnyi lọ. 

24 Nitori Kristi kò wọ ibi mimọ ti a fi ọwọ ṣe, ti iṣe apẹrẹ 
otitọ; ṣugbọn sinu ọrun tikararẹ, nisinsinyi lati farahan niwaju 
Ọlọrun fun wa. 


26 Nitoripe nigbana li on iba ti jìya nigbagbogbo lati ìpilẹṣẹ 
aiye: ṣugbọn nisisiyi li o fi ara hàn lẹkanṣoṣo ni opin aiye lati 
mu ẹ̀ṣẹ kuro nipa ẹbọ ara rẹ̀. 

277 Ati gẹgẹ bi a ti yàn fun enia lati kú lẹkanṣoṣo, ṣugbọn lẹhin 
eyi idajọ; 

28 Nítorí náà a ti fi Kristi rúbọ lẹẹkan ṣoṣo láti ru ẹṣẹ ọpọlọpọ; 
yio si farahàn awọn ti o nreti rẹ li ẹkeji laisi ẹṣẹ si igbala. 


Nítorí kò ṣeé ṣe kí ẹjẹ màlúù àti ti ewúrẹ mú ẹṣẹ lọ. Heblu lẹ 
10:4 


Nítorí náà ẹyin ará, ẹ ní ìgboyà láti wọ inú mímọ jùlọ nípa ẹjẹ 
Jésù, Hébérù 10:19. 


Báwo ni ìjìyà tí ô burú jùlọ tí ẹyin bá TÒ pé Ò yẹ, ẹni tí ò ti tẹ 
Ọmọ Ọlọrun mọlẹ, tí ô sì ka ẹjẹ májẹmú, tí a fi sọ ọ di mímọ 
sí ohun àìmọ, tí ô sì ti ṣe sí Ẹmí. ti ore-ọfẹ? Hébérù 10:29 


Nípa igbagbọ ni ô fi ṣe Àjọdún Ìrékọjá ati ìbùwọn ẹjẹ, kí ẹni tí 
ô pa àwọn àkọbí run má baà fọwọ kan wọn. Hébérù 11:28 


Ẹ kò tíì kọ ojú ìjà sí títí dé ẹjẹ, ní ìjàkadì sí ẹ̀ṣẹ. Hébérù 12:4 


Ati si Jesu alarina majẹmu titun, ati si ẹjẹ ìtubọ, ti nsọ ohun ti 
o dara jù ti Abeli lọ. Hébérù 12:24 


Nítorí pé, òkú àwọn ẹranko tí olôrí alufaa mú ẹjẹ wọn wá sí 
ibi mímọ, ni wọn nì sun lẹyìn ibùdò. Nitorina Jesu pẹlu, ki o le 
fi ẹjẹ ara rẹ sọ awọn enia di mimọ, o jìya lẹhin ẹnu-bode. 
Heberu 13:11-12 


Njẹ Ọlọrun alafia, ẹniti o tun mu Jesu Oluwa wa pada kuro 
ninu okú, oluṣọ-agutan nla ti awọn agutan, nipa ẹ̀jẹ majẹmu 
aiyeraiye, Mu nyin di pipé ninu iṣẹ rere gbogbo lati ṣe ifẹ rẹ̀, 
ki ẹnyin ki o má ṣiṣẹ eyiti o dùn ninu nyin. li oju rẹ̀, nipasẹ 
Jesu Kristi; eniti ogo ni fun lae ati lailai. Amin. Heberu 13:20- 
21 


' A 


si ìgbọràn àti ìbùwọn. ẹjẹ Jé ésù ' Kírísítì: Oore- ofe àti àlàáfíà là, kí 
ô máa pọ sí i. 1 Pétérù 1:2 


Níwọn bí ẹyin ti mọ pé a kò fi ohun tí ô lẹ̀ díbàjẹ rà yín padà, 
bí fàdákà àti wúrà, kúrò nínú ìwà asán yín tí ẹ ti gbà láti ọdọ 
àwọn baba nlá yín. Ṣugbọn pẹlu eje iyebiye ti Kristi, bi ti ọdọ- 
agutan alailabawọn ati alailabawọn: 1 Peteru lI: 18-19 


Ṣùgbọn bí àwa bá n rìn nínú ìmọlẹ, gẹgẹ bí òun ti wà nínú 
ìmọlẹ, àwa ní ìrẹpọ pẹlú ara wa, ẹjẹ Jésù Kristi Ọmọ rẹ sì n 
wẹ wá mọ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ gbogbo. I Jòhánù 1:7 


Eyi li ẹniti o wá nipa omi ati ẹjẹ, ani Jesu Kristi; kìí ṣe nípa 
omi nìkan, bí kò ṣe nípa omi àti ẹjẹ. Ẹmí sì ni ô f jẹ̀rìí, nítorí 
pé òtítọ ni Ẹmí. Nitoripe awọn mẹta li o njẹri li ọrun, Baba, 
Ọrọ, ati Ẹmi Mimọ: awọn mẹtẹta si jẹ ọkan. Awọn mẹta si 
mbẹ ti njẹri li aiye, Ẹmi, ati omi, ati ẹjẹ: awọn mẹtẹta si ṣọkan 
li ọkan. Bí àwa bá gba ẹrí ẹ̀nìyàn, ẹ̀rí Ọlọrun tôbi ju: nítorí ẹ̀yí 
ni ẹ̀rí Ọlọrun tí ô jẹrìí nípa Ọmọ rẹ. 1 Jòhánù 5:6-9 


Ati lati ọdọ Jesu Kristi, ẹniti iṣe ẹlẹri olòtọ, ati akọbi ninu 
awọn okú, ati olori awọn ọba aiye. Fun ẹniti o fẹ wa, ti o si wẹ 
wa kuro ninu ẹ̀ṣẹ wa ninu ẹjẹ rẹ, ti o si ti fi wa ṣe ọba ati alufa 
fun Ọlọrun ati Baba rẹ; Òun ni kí ògo àti ìjọba wà fún láé àti 
láéláé. Amin. Ìṣípayá 1:5-6 


Nwọn si kọ orin titun kan wipe, Iwọ li o yẹ lati gbà iwe na, ati 
lati ṣí ẹ̀didi rẹ̀: nitoriti a ti pa ọ, iwọ si ti fi ẹjẹ rẹ rà wa fun 
Ọlọrun lati ọdọ gbogbo ẹya, ati òde, ati enia, ati lati ọdọ 
Ọlọrun wá. orílẹ-ẹ̀dẹ̀; Ìfihàn 5:9 


Mo si wi fun u pe, Alàgbà, iwọ mọ. O si wi fun mi pe, Awọn 
wọnyi li awọn ti o ti inu ipọnju nla wá, nwọn si fọ aṣọ wọn, 
nwọn si sọ wọn di funfun ninu ẹjẹ Ọdọ-Agutan. Iṣípayá 7:14 


Nwọn si ṣẹgun rẹ nitori ẹjẹ Ọdọ-Agutan na, ati nitori ọrọ ẹrí 
wọn; nwọn kò si fẹ ẹmi wọn titi de ikú. Ifihàn 12:11 


Mo si ri ọrun ṣí silẹ, si kiyesi i, ẹṣin funfun kan; ẹniti o si joko 
lori rẹ li a npẹ̀ ni Olododo ati Otitọ, ati ninu ododo li o nṣe 
idajọ, o si jagun. Oju rẹ dabi ọwọ iná, ati li ori rẹ ni ade pupọ 
wà; Ô sì ní orúkọ tí a kọ, ti ẹnikẹni kò mọ bí kò ṣe òun fúnra rẹ. 
A si wọ ọ li aṣọ ti a tẹ sinu ẹjẹ: a si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Ọrọ Ọlọrun. 
Àwọn ọmọ ogun tí ô wà ní ọrun sì tẹlé e lôrí ẹṣin funfun, wọn 
wọ aṣọ ọgbọ dáradára, funfun àti mímọ. Osọhia 19:11-14 


Ẹ jẹ ki a wo eje Kristi ṣinṣin, ki a si wo bi eje rẹ ti ṣeyebiye li 
oju Ọlọrun: eyiti a ta silẹ fun igbala wa, ti ri oore-ọfẹ 
ironupiwada fun gbogbo agbaye. Episteli Klementi si Korinti 
4:5 


Nwọn si fi àmi fun u pẹlu: ki o so okùn ododá kan jade ni ile 
rẹ̀; tí a fi fi í lọwọ, pé nípa ẹjẹ Oluwa wa, kí ìràpadà lẹ̀ wà fún 
gbogbo àwọn tí ô gbàgbọ, tí wọn sì ní ìrẹ̀tí ninu Ọlọrun. Ẹyin 
rí i, ẹyin olùfẹ, bí kò ti ṣe ìgbàgbọ nikan, ṣùgbọn àsọtẹlẹ nínú 
obìnrin yìí pẹlú. Episteli Klementi si Korinti 6:10 


Ẹ jẹ kí á bọwọ fún Oluwa wa Jesu Kristi, ẹni tí a fi ẹjẹ rẹ fun 
wa. Episteli Klementi si Kọrinti 10:6 


Nipa ifẹ li Oluwa da wa pọ mọ ara rẹ̀; bíô tilẹ jẹ pé nítorí ìfẹ 
tí ô ní sí wa, Oluwa wa Jesu Kristi fi ẹjẹ rẹ fún wa, nípa ìfẹ 
Ọlọrun; ẹran ara rẹ fún ẹran ara wa; ọkàn rẹ, fún ẹmí wa. 
Episteli Klementi si Korinti 21:7 


Nitori eyi li Oluwa wa fi ara rẹ fun iparun, ki a le sọ wa di 
mimọ nipa idariji ẹ̀ṣẹ wa; ẹ̀yíinì ni, nípa fífàn ẹjẹ rẹ wọn. 
Nítorí báyìí ni Ìwé Mímọ wí: A ṣá a lọgbẹ nítorí ìrékọjá wa, a 
pa á lára nítorí ẹ̀ṣẹ wa, àti nípa ẹjẹ rẹ ni a ti mú wa lára dá. A 
fà á lọ bí ọdọ-àgùntàn sí ibi ìpakúpa, àti bí àgùntàn tí ô yadi 
níwájú àwọn olùrẹrun rẹ, bẹẹ ni kò yà ẹnu rẹ̀. Episteli 
Gbogbogbo ti Barnaba 4: 1, 3 


Bí ẹ ti jẹ, ọmọlẹyìn Ọlọrun, tí ẹ sì fì ru ara yín sôkẹ̀ nípa ẹjẹ 
Kírísítì, ẹyin ti ṣe iṣẹ náà tí ô yẹ fún yín ní pípé. Episteli 
Ignatiu si Efesu 1:3 


Ignatiu, ẹniti a npẹ̀ ni Theophorus, si ijọ mimọ ti o wà ni 
Tralles ni Asia: olufẹ Ọlọrun Baba Jesu Kristi, ayanfẹ, ti o si 
yẹ fun Ọlọrun, ti o ni alafia nipa ẹran-ara ati ẹjẹ, ati ifẹkufẹ 
Jesu Kristi ireti wa. nínú àjíhde tí ô ti ipasẹ rẹ̀ wá: ẹ̀mi pẹlú kí 
nínú ẹkúnrẹrẹ rẹ, tí ẹ̀mi fì tẹ̀síwájú nínú ìwà àpọsítélì, tí mo fi 
fi ayọ àti ayọ kún un. Episteli Ignatius si Trallians 1:1 


Nítorí náà, ẹ gbé ìwà tútù wọ, ẹ tún ara yín dọtun nínú 
ìgbàgbọ, ẹ̀yíinì ni, ẹran ara Olúwa; àti nínú ìfẹ, ẹ̀yíinì ni, ẹjẹ 
Jésù Kírísítì. Episteli Ignatius si Trallians 2:7 


Emi nfẹ onjẹ Ọlọrun, ti iṣe ẹran-ara Jesu Kristi, ti iru-ọmọ 
Dafidi; ohun mímu tí mo sì n fà sí ni ẹjẹ rẹ, tí í ṣe ìfẹ tí kò lẹ̀ 
díbàjẹ. Episteli Ignatiu si Romu 3:5 


Ignatiu, ẹni tí a tún n pẹ̀ ní Theophorus, sí ìjọ Ọlọrun Baba, ati 
Oluwa wa Jesu Kristi, tí ô wà ní Filafia ní Esia; Ẹniti o ti ri 
anu gbà, ti a ti fi idi rẹ mulẹ ninu ifọkanbalẹ Ọlọrun, ti a si má 
yọ lailai ninu itara Oluwa wa, ti a si nmu gbogbo ánu ṣẹ 
nipasẹ ajinde rẹ̀: eyiti mo ki pẹlu ninu ẹjẹ Jesu Kristi, ti iṣe 
aiyeraiye ati alaimọ wa. ayo ; Paapa ti wọn ba wa ni isokan 
pẹlu Bishop, ati awọn olori ti o wa pẹlu rẹ, ati awọn diakoni ti 
a yàn gẹgẹ bi ero ti Jesu Kristi; ẹni tí ò ti gbé: kalẹ gẹgẹ bí ìfẹ 
ara rẹ ní ìdúròṣinṣin gbogbo nípasẹ Ẹmí Mímọ rẹ̀: Nítorí ẹran- 
ara kan ṣoṣo ni ô wà ti Olúwa wa Jésù Kírísítì; ati ife kan ninu 
isokan eje re; pẹpẹ kan; Episteli Ignatius si awọn ara 
Philadelphia 1:1,11 


Nítorí mo ti kíyẹ̀ sí i pé ẹ ti dúrò nínú ìgbàgbọ tí kò lẹ̀ yí padà, 
bí ẹni pé a kàn yin mọ àgbélébùú Jésù Kírísítì Olúwa wa, nípa 
ti ara àti nínú ẹmí; a sì fi ìdí rẹ múlẹ nínú ìfẹ nípa. ẹjẹ Kristi; ní 
ìdánilẹkọọ ní kíkún nípa àwọn ohun tí ô jẹmọ Olúwa wa. 
Episteli Ignatiu si awọn ara Smana 1:3 


Kí ẹnikẹni má ṣe tan ara rẹ jẹ; mejeeji ohun ti mbẹ li ọrun, ati 
awọn angẹli. ologo, ati awọn ijoye, boya a ri tabi airi, bi wọn 
ko ba gba ẹjẹ Kristi gbọ, yio jẹ fun wọn ni idajọ. Episteli 
Ignatiu si awọn ara Smana 2:12 


Mo ki Bishop rẹ ti o yẹ pupọ, ati presbytery ọlọla rẹ; ati awọn 
diakoni. nyin, iranṣẹ ẹlẹgbẹ mi; ati gbogbo nyin ni 
gbogbogboo, ati olukuluku ni pataki, ni oruko Jesu Kristi, ati 
ninu ara ati eje re; ninu itara ati ajinde rẹ̀ nipa ti ara ati ti ẹmí; 
àti nínú ìṣọkan Ọlọrun pẹlú yín. Episteli Ignatiu si Smana 3:22 


Ẹniti a fi ohun gbogbo sábẹ, ati ohun ti mbẹ li ọrun, ati ti mbẹ 
li aiye; tí gbogbo ẹdá alààyé yòò máa sìn; ẹniti yio wá ṣe 
onidajọ awọn aláye ati okú: ẹjẹ ẹniti Ọlọrun yio bẹ̀re lọwọ 
awọn ti o gbagbọ ninu rẹ̀. Episteli ti Polycarp si Filippi 1:7 


Ṣugbọn awọn ti kò pa ofin rẹ mọ, nwọn sá fun ẹmi wọn, nwọn 
si di ọta si 1. Ati awọn ti ko ba tẹle ofin rẹ yoo fi ara wọn fun 
ikú, ati olukuluku yio jẹbi ẹjẹ ara rẹ. Iwe Kẹta ti Hermas 10:13 


Nítorí náà wọn n bá ara wọn rò bòyá kí wọn lọ sọ nìkan 
wọnyí fún Pílátù. Nígbà tí wọn sì fi ronú lé e lérí, a rí àwọn 
ọrun tí ô ṣí sílẹ, àti pé ọkùnrin kan yòôò sọ kalẹ wá sínú ibojì 
náà. Nigbati balogun ọrún ati awọn ti o wà lọdọ rẹ ri nkan 
wọnyi, nwọn yara tọ Pilatu lọ li oru, nwọn jade kuro ni ibojì ti 
nwọn nṣọ, nwọn si ròhin ohun gbogbo ti nwọn ti ri, inu wọn 
bajẹ gidigidi, nwọn si wipe, LÒtọ Ọmọkunrin ni iṣe ni(tòtọ. 
Olorun. Pilatu dahùn o si wipe, Emi mọ kuro ninu ẹjẹ Ọmọ 
Ọlọrun: ṣugbọn ẹnyin li o pinnu eyi. Nígbà náà ni gbogbo 
wọn súnmọ tòsí, wọn sì bẹ ẹ, wọn sì bẹ ẹ pé kí ô pàṣẹ fun 
balôgun ọrún àti àwọn ọmọ-ogun, kí ô má ṣe sọ ohunkôhun 
nípa ohun tí wọn ti rí: Nítorí wọn wí pé, ô sàn kí a jẹbi ẹ̀ṣẹ 
títòbi jù lọ níwájú Ọlọrun, láti má ṣe ṣubú sí ọwọ àwọn Júù, kí 
a sì sọ wọn lòkùúta. Nitorina Pilatu paṣẹ fun balogun ọrún ati 
awọn ọmọ-ogun lati sọ ohunkohun. Ihinrere ti o sọnu ni ibamu 
si Peteru 1:11 


Nigbana li Ọrọ Ọlọrun tọ Adamu wá, o si wi fun u pe, Adamu, 
gẹgẹ bi iwọ ti ta ẹjẹ rẹ silẹ, bẹli emi o ta ẹjẹ ara mi silẹ, 

nigbati mo ba di ẹran-ara ninu irú-ọmọ rẹ; ati bi iwọ ti kú, 

Adamu, bẹli emi o si kú pẹlu. Ati gẹgẹ bi i iwọ ti tẹ pẹpẹ kan, 

bẹli emi o si ṣe pẹpẹ fun ara rẹ lori ilẹ; àti BẹBẹ bí ìwọ ti ta ẹjẹ 
rẹ lé e lòrí, bẹẹ náà ni ẹ̀mi yòò sÌ fi ẹjẹ mi rúbọ lòrí pẹpẹ lòrí 
ilẹ. Àti gẹgẹ bí ì ìwọ ti fi ẹjẹ náà béẹ̀rẹ̀ fún ìdáríjì, bẹẹ náà ni 
ẹ̀mi yòò ṣe ìdáríjì ẹ̀ṣẹ ẹjẹ mi, ẹ̀mi yòò sì nù àwọn ìrékọjá nù 
nínú rẹ. Iwe Kinni ti Adamu ati Efa 24:4-5 


Àti pé, lẹẹkan sí i, ní ti Omi ìyẹ̀ tí ìwọ nì wá, a kì yòò fi fún ọ 
lònìí; ṣugbọn li ọjọ na ti emi o ta ẹjẹ mi si ori rẹ ni ilẹ Golgota. 
Nítorí ẹjẹ mi ni yòò jẹ Omi ìyẹ̀ fan ọ nígbà náà, kì í sì í ṣe tìrẹ 
nìkan ṣoṣo, bí kò ṣe fún gbogbo àwọn tí ô jẹ ti irú-ọmọ rẹ tí ô 
bá gbà mí gbọ; ki o le jẹ fun wọn ni isimi lailai. Iwe Kinni ti 
Adamu ati Efa 42:7-8 


Ọlọrun sì tún sọ fún Ádámù pé, "Bẹẹ ni yòò sì ṣẹlẹ sí mi pẹlú, 
lòrí ilẹ ayé, nígbà tí a bá gún mi, tí ẹ̀jẹ yòò sì máa ṣàn ẹjẹ àti 
omi láti ìhà mi lọ, tí yÒò sì ṣàn sôrií ara mi, ẹ̀yí tí í ṣe ọrẹ tòôtọ; 
àti ẹ̀yí tí a ô rú lôrí pPÁpÀ fún Àbee pípé. Iwe Kinni Adamu ati 
Efa 69:6 


Gbogbo ilẹ ilẹ náà ni a fi òkúta àti gẹ̀rẹgẹrẹ òkẹ̀ lọ sí àwọn ibi 
tí a yàn, kí a lẹ̀ mú omi láti fọ ẹjẹ kúrò nínú ẹbọ náà, nítorí 
ọpọ. ẹgbẹrún ẹranko ni a nf fi rúbọ níbẹ ní àwọn ọjọ àjọdún. 
Ọpọlọpọ ihò omi lò wà ní ìsàlẹ pẹpẹ tí kò ṣeé fojú rí fún 
gbogbo ẹ̀òyàn àyàfi àwọn tô fì ṣe iṣẹ òjíṣẹ náà, kí gbogbo ẹjẹ 
ẹran tí wọn bá kò lọpọ yanturu fọ kúrò ní ìṣẹjú kan. . Lẹtà 
Árísteà 4:12, 17 


Àti pé àwọn ọkùnrin wọnyí, nígbà tí wọn ti ya ara wọn sí 
mímọ fún Ọlọrun, kì i ṣe kìkì ọlá yìí ni wọn ti rí gbà, ṣùgbọn 
pẹlú ọlá pé nípasẹ wọn àwọn ọtá kò ní agbára lôòrí àwọn 
ẹ̀nìyàn wa mọ, tí àwọn afikà-gboni- mọlẹ sì jìyà, tí orílẹ-ẹ̀dẹ̀ 
wa sì di mímọ. ní bí ẹni pé úô ti di ìràpadà fún ẹṣẹ orílẹ-ẹ̀dẹ wa; 
àti nípasẹ ẹjẹ àwọn olôdodo wọnyí àti ẹ̀tùtù ikú wọn, Ìpẹ̀sẹ̀ 
àtọrunwá gbà Ísírẹlì tí a ti ṣe sí ibi tẹlẹ rí. Ìwé kẹrin ti 
Maccabee 8:15 


